WicipediA 


Araneg 


Araneg yw'r dafodiaith o Ocitaneg neu Gasconeg a 
siaredir yn y Val d'Aran yng ngogledd-orllewin 
Catalwnia. Gyda'r ieithoedd Catalaneg a Sbaeneg, mae'n 
iaith swyddogol yn y Val d'Aran. Dysgir yr iaith yn yr 
ysgolion, a gellir cael addysg trwy gyfrwng Araneg. Y Val 
d'Aran yw'r unig diriogaeth lle rhoddir statws swyddogol 
i'r iaith Ocitaneg. 

Yn ôl arolwg ieithyddol yn y Val d'Aran yn 2000, roedd 
92.5% o'r boblogaeth yno yn deall Araneg, 90.2% yn 
medru ei siarad, 80.5% ym medru ei darllen a 50.8% ym 
medru ei hysgrifennu. 



Arwyddion mewn Araneg 


Araneg (Aranés) 

Siaredir yn: 

Sbaen 

Parth: 

Ewrop 

Cyfanswm o 
siaradwyr: 

6,000 

Safle yn ôl nifer 

siaradwyr: 


Achrestr 

Indo-Ewropeaidd 

ieithyddol: 

Italaidd 

Romáwns 

Ocsitaneg 

Araneg 

Statws swyddogol 

laith swyddogol 
yn: 

Val d'Aran, Catalwnia. 


Rheolir gan: 

Conselh Generau 
d'Aran 

Cod 

au iaith 

ISO 639-1 

§ C 

ISO 639-2 

§ci 

ISO 639-3 

oci - Ocsitaneg 

Gweler hefyd: laith - Rhestr ieithoedd 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Araneg&oldid=2143138" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 7 lonawr 2017, am 00:35. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; ga.ll fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 






















































